Penillion Amrywìaethol. 





Gwyn fyd na dd'oed trigolion 
Caergybi fechan dre,' 
I beidio yfed ewrw..____ 
A d'od i yfed te; 
A dyma fo yn gysur | 
Gwel'd pob teulu yn y lle, 
Yn d'od i bleidio dirwest, 
A'i gwneyd yn fyddin gre'. 


Gwyn fyd na bai bob tafarn 
Yn y dre', | 

Yn dai i werthu llefrith 
Yn y dre', | 

A phawb yn d'od heb rwgnach, 

I ymwrthod a'r hen sothach 

Sy'n gwneuthur dynion afiach 
Yn y dre', 

A dirwest myn'd yn gryfach 
Trwy y dre. 


Gwyn fyd na ddelo'r diwrnod 
Mewn mwynhad, : 

I sychu tiroedd meddwdod 
Mewn mwynhad, 








2 


Pryd bydd pawb yn llwyr ymwrthod 


A'r ddiod sy'n llawn o bechod, 

A d'od i garu'n Ceidwad 
Mewn mwynhad, 

A'i llwyddiant wedi dyfod 
Mewn mwynhad. 


..Ni yfaf ddafn o gwrw 
Trwy ras Duw, 
Na'i felldith ddiod feddwol 
Trwy ras Duw, 
Ond gofyn cymhorth ganddo, 
A gras i'w lwyr ddinystrio, 
_. A chofleidio dirwest eto 
^5 Trwy ras Duw, | 
A meddwdod myn'd yn angho' 
 _ Trwy ras Duw. 





Na ddialwch 'run tafarnwr 
Yn y dre', 


“ Ond rhai sydd yn meddu digon 


““Yn y dre', 
Achasglu i rai tlodion 
> I gael buwch, câr a merlyn 
I werthu llaeth a menyn 
Yn y dre', 
A dyma fendith gyfiawn 
Trwy y dre'. 





' WE FD Da low >^ 








3 


-Ddamniol wydryn o'r gwirod meddw—ni.yfwn 


Byth eto hyd fy marw; 
Cas ei ogla i'm ffroen ydyw, 
Chwys coch o'r cask cwrw. i 


«“Ulerk i'w dad iw'r Iorwerth hwn—yn gywir 


Pan fo yn gwerthu dodrefn, 
Hyddysg yw o'i lawysgrifen 
A chymwys lanc i dderbyn arian. 


4Gochelaf fod yn gymedrol—yn llwyr 
O'r hen wirod feddwol: 
Hyll wydryn o ddrych y diafol— 
'Temtiwr y fangre ds. | 
Gorchfygafi yn hollôl 
Trwy gymorth Iesu grasol. 


Os oes ryw dalent yni, 
Tyn hi allan, Arglwydd mawr, 
Fel y gallwyf dy foliannu | 
Tra bwyf yma ar y llawr, 
Rho nerth a chymorth imi 
I ddywedyd hyn-yn awr, 
Fod croesaw i bechâdur 
Cael dod i'r neitho'r fawr, 


Ar y cefnfor 'rwyf yn hwylio * 
Draw i fyd sydd well i fyw, 
Arglwydd bydd yn Gadben imi, 
Dal fi dynu tra b'wyf byw, 











4 


Dal fi dynu byth heb flino 
Nes cael cyraedd Seion draw, 
Lle*y byddwyf yn berffaith ddedwydd 
Gyda'r Iesu ddydd a ddaw. 


Dyma Geidwad it bechadur, 
Dyma iti ffyddlon ffrynd, 
Dyma un a lyna wrthyt | 
_ Pan drwy angau fyddi'n myn'd, | | 
Dyma un a ddeil trwy'r dyfroedd, 
Yn ei stormydd mwya 'i grym, | 
Dyma un a'th garia drwodd, 
Draw i dragwyddolfyd gwyn. 


Dyma iti, ffyddlon gyfaill, 
Dyma iti feddyg hael, 
Dyma i ti Geidwad anwyl 
Sydd yn werth i tii'w gael, 
Dyro 'th enaid, 
Ti gai ganddo lwyr iachad. 


Arglwydd Iesu dysg im' chwilio 
Am y bywyd bery byth, 
Nid oes unman i'm cysuro, 
Ond dy fynwes i wneyd fy nyth. 
BEN. DAVIES JONES 
(MonraArs OYvBr). 





Nixon a Jarvis, Argraphwyr, Bangor a Llangefni. 





